LI 
Tokola kugaggawala: 
leka amagezi go. Ojja kuteeka 
amaaso go ku ekyo ekitali? 
kubanga obugagga ddala bwefuula 
ebiwaawaatiro; zibuuka ng'empungu 
nga zoolekera eggulu. 


ENGERO 23:4-5 


N'abagamba nti, “Mwekuume era mwegendereze 
okwegomba: kubanga obulamu bw'omuntu tebukoma ku 
bungi bw'ebintu by'alina. N'abagamba olugero, 
ng'ayogera nti Ettaka ly'omugagga omu yaleeta ebingi: 
N'alowooza mu mutima gwe nti Nkole ntya, kubanga 
sirina kifo we nnyinza kuwa bibala byange? N'agamba nti, 
“Nze ndikola bwe ntyo: Ndimenya ebiyumba byange, 

ne nzimba ebinene; era eyo gye ndigabira ebibala 
byange byonna n'ebintu byange. Era ndigamba 
emmeeme yange nti, “Omwoyo, olina ebintu bingi 
ebiterekeddwa okumala emyaka mingi; wekka, olye, 
nywa, era osanyuke. Naye Katonda n'amugamba nti 
Ggwe omusirusiru, ekiro kino emmeeme yo ejja 
kukusabibwa: kale ebyo by'owaddeyo biriba bya ani? 
Bw'atyo bw'atyo eyeeterekera eby'obugagga, 
n'atagaggawala mu maaso ga Katonda. LUKA 12:15-21 


...Abaana, nga kizibu nnyo eri abo abeesiga obugagga 
okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda! MIK 10:24 


Kubanga omuntu aliganyula ki, singa afuna ensi yonna, 
n'afiirwa emmeeme ye? Oba omuntu aliwaayo ki 
olw'emmeeme ye? MOKO 8:36-37 


Oyo ayagala effeeza tajja kumatira ffeeza; so n'oyo 
ayagala ebingi n'okukula: n'ekyo bwereere. OMUNTU 5:10 


Muteeke okwagala kwo ku bintu eby'okungulu, so si ku 
bintu ebiri ku nsi. ABAKOLOSASI 3:2 


Naye okutya Katonda n'okumatizibwa, muganyulo 
munene. Kubanga tetwaleeta kintu kyonna mu nsi muno, 
era kikakafu nti tetusobola kutwala kintu kyonna. Era nga 
tulina emmere n'ebyambalo, tubeere bamativu nabyo. 

1 TIMOSEWO 6:6-8 


Temwesiga kunyigirizibwa, so tofuuka bwereere mu 
bunyazi: obugagga bwe bweyongera, tobuteekako 
mutima gwo. ZABBULI 62:10 


Omubbi aleme kubba nate: wabula akole nnyo, ng'akola 
n'emikono gye ekirungi, alyoke amuwe oyo eyeetaaga. 
ABAEFESO 4:28 


Mutunde ebyo bye mulina, muwe sadaka; mweweereze 
ensawo ezitakaddiye, n'obugagga mu ggulu 
obutaggwaawo, awatali mubbi atasemberera so 
n'enseenene teyonoona. Kubanga eky'obugagga kyo gye 
kiri, n'omutima gwo gye gunaabeera. LUKA 12:33-34 


Naye bw'onoosaddaaka, omukono gwo ogwa kkono 
guleme kumanya omukono gwo ogwa ddyo kye gukola: 
Essaddaaka lyo libeere mu kyama: ne Kitaawo alaba mu 
kyama alikuwa empeera mu lIwatu. MATEE 6:3-4 


Alina omukisa oyo alowooza omwavu: Mukama 
alimuwonya mu biro eby'okubonaabona. ZABBULI 41:1 


Muwolereza abaavu n'abatali ba kitaawe: mukolenga 
obwenkanya eri abonaabona n'abali mu bwetaavu. 
ZABBULI 82:3 


Oyo eyeesiga obugagga bwe aligwa; naye abatuukirivu 
balikula ng'ettabi. ENGERO 11:28 


Waliwo eyeefuula omugagga, naye nga talina ky'alina: 
waliwo eyeefuula omwavu, naye ng'alina obugagga 
bungi. ENGERO 13:7 


Anyooma munne ayonoona: Naye oyo asaasira omwavu, 
wa musanyufu. ENGERO 14:21 


Asaasira omwavu awola Mukama; n'ekyo ky'awadde 
alimusasula. ENGERO 19:17 


Erinnya eddungi lisinga kulondebwa okusinga obugagga 
obunene, n'okusiimibwa okw'okwagala okusinga ffeeza 
ne zaabu. ENGERO 22:1 


Oyo alina eriiso eddene aliweebwa omukisa; kubanga 
agaba ku mmere ye eri abaavu. ENGERO 22:9 


Oyo agaba omwavu talibulwa: naye oyo akweka amaaso 
ge alifuna ekikolimo kingi. ENGERO 28:27 


